Bagong programang amnestiya ng rehimeng Arroyo 


Isa na namang 


pagtraydor 


sa mamamayan 


ukod sa pagiging isang 
B namura at desperadong 

gimik sa pulitika, ang ba- 
gong programang amnestiya ng 
rehimeng Arroyo ay pagtatangka 
na naman ni Gloria Macapagal- 
Arroyo na tusong baligtarin ang 
mga pangkasaysayang hatol ng 
bayan laban sa pinatalsik nilang 
mga buhong ng Malakanyang sa 
katauhan nina Ferdinand Marcos at 
Joseph Estrada. 

Ang bagong alok na amnestiya 
ay mariing kinukundena ng mga 
rebolusyonaryo at demokratikong 
pwersa at ng malawak na masa ng 
sambayanan, ng oposisyon sa 
pulitika at maging ng marami sa 
mismong kampo ni Arroyo. 

Bunsod ng kanyang despera- 
syong kumapit sa poder at ipanalo 
ang darating na eleksyon, sinisikap 
ni Arroyo na makuha ang suporta 
ng mga Marcos at Estrada sa 
pamamagitan ng pag-alok sa kanila 
ng isang tahasang anti-mamama- 
yang programang amnestiya. Sa 
proseso, nangangarap si Arroyo na 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Usapang NDFP at GRP 


mapagkakaisa niya ang 
buong reaksyunaryong 
naghaharing uri para sumuporta 
sa kanya, at nang sa gayon ay 
makabig sa linyang “pamban- 
sang pagkakaisa”. 

Ang ganitong pag- 
alok ng amnestiya sa 
mga Marcos at Estrada ay 
umaalinsunod sa pataka- 
ran ng lihim na pakikipag- 
kutsabahan ni Arroyo sa 
mga oposisyong paksyon 
ng mga reaksyunaryong naghaha- 
ring uri. 

Mula't sapul nang maupo si 
Arroyo sa poder, wala siyang tigil 
sa pagbibigay ng napakaraming 
kunsesyon sa mga kalaban niyang 
pangunahing oposisyong paksyon. 
Ikinokompromiso lamang ng mga 
kunsesyong ito ang interes ng 
mamamayan. Kabilang sa mga ito 
ang mga pag-aantala sa takbo ng 
mga kaso ni Estrada at ang 
pagbibigay sa kanya ng napakara- 
ming espesyal na pribilehiyo sa 
bilangguan tulad ng pagpayag na 


PAHINA 3 


Kongreso ng Christians 
for National Liberation 
PAHINA 6 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXIV Blg. 22 
Disyembre 21, 2003 
www. philippinerevolution.org 


a 
LA 


z 
m] 


| 


SE 


FI 


KS 
LA 


Ex 
I. 


vra 
Una 


BA 


magpagamot sa US. Nakipagkutsa- 
bahan si Arroyo na ibalik sa mga 
Marcos ang bahagi ng dinambong 
na yamang sekwestrado at nasa 
pag-iingat ng mga bangko. Lub- 
hang sinasagkaan ng renegosasyon 
ang pagbibigay ng bayad-pinsala 
sa libu-libong biktima ng karaha- 
sang militar ng diktadurang 
Marcos. 

Kung matutuloy si Arroyo sa 
balak nitong pagbibigay ng amnes- 
tiya sa mga Marcos at Estrada, 
tuluyan nang ipagkakait ang 
hustisya sa sambayanang Pilipino 


Radyo Gil-ayab 


sa Cagayan 


PAHINA 7 


na biniktima ng malulubhang 
krimeng panunupil at pandaram- 
bong ng mga rehimeng Marcos at 
Estrada. Mapagpasyang hinatulan 
na ng bayan ang mga Marcos at si 
Estrada sa kanilang mga pagkaka- 
sala. Tanging ang iba't ibang 
reaksyunaryong rehimen mula 1986 
ang patuloy na pumipigil sa ganap 
na pagsasakatuparan ng hustisya 
kapalit ng kanilang mga makasari- 
ling interes. Sa partikular, ang 
rehimeng Arroyo ay garapal na 
nagsisikap na samantalahin ang 
mga kaso nina Marcos at ni Estrada 
upang makipagtawaran lamang 
para sa mga kunsesyong pampuliti- 
ka mula sa mga ito. Kaalinsabay, 
palaging niloloko rin lamang siya 
ng mga ito. 

Ang mag-asawang Arroyo mis- 
mo ay kinasuhan din ng mga 
organisasyon ng mamamayan, 
gayundin ng reaksyunaryong oposi- 
syon ng malakihang katiwalian. 
Karapat-dapat silang hatulan tulad 
ng paghatol ng bayan sa mga 
Marcos at kay Estrada. Hindi kata- 
ka-takang ang isang dambuhalang 
mandarambong at sagad-sagarang 
oportunistang tulad ni Arroyo ay 
makaisip na magkaloob ng amnes- 
tiya sa iba pang dambuhalang 


BAYAN 


Taon XXXIV Blg. 22 Disyembre 21, 2003 


mandarambong para 
nilang interes. 

Ibayong nawawalan ng pasen- 
sya ang mamamayan at nagdudu- 
dang mapapatawan pa ng hustisya 
ang mga napatalsik at kasaluku- 
yang naghaharing pangkatin. 

Dili ibat mga walang-kahihi- 
yang panloloko at mga bigong 
pakana ang lahat ng iba pang 
programang amnestiya ni Arroyo, 
kabilang yaong mga iniaalok sa 
mga gerilyang BHB at MILF. Sa 
pag-alok ng gayong amnestiya sa 
mga rebolusyonaryong pwersa ng 
NDF at MILF, inaasahan niyang ma- 
lilinlang ang mamamayan, at kung 
maaari pati ang mga rebolusyo- 
naryong pwersa, sa pamamagitan 
ng ganitong mumurahing gimik. 

Hindi ito pinapansin ng mga 
rebolusyonaryo at demokratikong 
pwersa. Ang pag-aalok ng gayong 
amnestiya ay isa lamang insulto sa 
kanila, kung tutuusin, dahil 
ipinagpapalagay nitong krimen 
ang pagrerebolusyon. 

Hindi mga mapanlinlang at 
patraydor na mga alok ng 
amnestiya ang dapat na tugon sa 
matagal nang sigaw ng sambaya- 
nan para sa hustisya at kataru- 
ngan. Sa mumurahin at mapanlin- 


sa kapwa 


Nilalaman 


lang na mga gimik ni Arroyo tulad 
ng amnesti, tahasang paghamak 
lamang ang nararapat na itugon 
ng mga rebolusyonaryo at demok- 
ratikong pwersa at ng dinusta at 
nagngangalit na mamamayan. 
Mula't sapul, iginigiit ng mga 
rebolusyonaryo at demokratikong 
pwersa, mga nagtataguyod ng 
karapatang-tao, ng mga biktima 
mismo at ng buong bayan ang 
pangangailangang pagwawasto sa 
walang habas na paglabag ng 
reaksyunaryong gubyerno sa 
kanilang soberanya, kalayaan at 
mga demokratikong karapatan. 


Isinusulong ng Partido at ng 
pinamumunuan nitong hukbong 
bayan at kilusan ang rebolusyo- 
naryong pakikibaka upang mai- 
bagsak ang papet, pasista at 
reaksyunaryong estado at sistema 
at kapalit ay maitayo ang isang 


independyente, demokratiko at 
rebolusyonaryong estado at 
sistema. 


Para makatulong sa pagpapa- 
pabilis at pagpapadali ng proseso, 
sinisikap din ng mga rebolusyo- 
naryong pwersa ang pakikipag- 
usapang pangkapayapaan sa reak- 
syunaryong gubyerno upang 
hamunin na harapin at lutasin ang 
mga sanhi ng labanan at tumulong 
sa pagkakamit ng kapayapaan. 
Kaakibat sa proseso ng usapan, 
iginigiit ng mga rebolusyonaryong 


Editoryal 
Usapang NDFP-GRP 


Paglabag sa karapatang 
pangmanggagawa 


GATS 
Dislokasyon ng mga Aeta 


pwersa sa reaksyunaryong gubyer- 
no na kagyatang maibsan ang 
paghihirap ng mamamayan. Maga- 
gawa ito sa pamamagitan ng mga 
hakbanging tulad ng pagtigil sa 
mga operasyong militar ng gu- 
byerno, pagsugpo sa mga pagla- 
bag sa mga karapatang-tao, pag- 
paparusa sa mga pangunahing 
pasista at may malalaking kasal- 
anan sa bayan, pagpapalaya sa 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org. 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 


Kongreso ng CNL 

Radyo Gil-ayab ng Cagayan 
Dalawang dula ni Ka Amado 
Balita 


kami sa pamamagitan ng email sa: mga bilanggong pulitikal at 
angbayan@yahoo.com pagbibigay ng bayad-pinsala sa 

Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan mga biktima ng karahasang 

ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas militar. BI 


2 ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


Usapang NDFP-GRP 
Wala pa ring kaisahan 


ilang tugon sa ilang ulit na pag-aanunsyo ng 
B rimen Arroyo na muling nagpapatuloy ang 

usapang pangkapayapaan sa pagitan nito at ng 
National Democratic Front of the Philippines, inilinaw 
ng NDFP na wala pang aktwal na pormal na pag- 
uusap ni wala pang kasunduan kung paano ito muling 
bubuksan. Ang naganap noong Oktubre at nitong 
Nobyembre ay mga impormal na preliminaryong pag- 
uusap lamang sa pagitan ng mga peace panel ng 
NDFP at GRP. 

Desperadong pinalalabas ng rehimen na 
sumusulong ang usapang pangkapayapaan. Nais niya 
itong gamitin sa harap ng papaliit na tsansang 
manalo sa darating na eleksyon. Gayunpaman, wala 
pang anumang makabuluhan at upisyal na konsesyon 
ang GRP para tunay na mabigyang-daan ang 
pagpapatuloy ng aktwal na usapan. Sa unang serye 
ng usapan, mistulang binawi ng GRP ang naunang 
pusisyon nitong isahang pag-uusap na nakasentro sa 
inihain nitong Final Peace Agreement (FPA). Ito ang 
batayan kung bakit inianunsyo ng NDFP noong 
Oktubre na “nalalapit” na ang muling pagbubukas ng 
usapan. 

Ngunit sa bandang huli, ang kinalalabasan ay 
gusto pa rin ng GRP na itali ang usapan sa FPA nang 
igiit nitong kailangang sabay-sabay na pirmahan ang 
magkakahiwalay na kasunduan. Mas masahol pa'y 
nais ng GRP na itakda ang pirmahan bago ang 
eleksyon ng 2004--na higit pang mas mabilis kaysa 
unang itinakda nila sa FPA. 

Nitong Nobyembre, sinikap ng dalawang panig na 
lutasin ang mga balakid sa muling pagbubukas ng 
pormal na negosasyon. Bagamat nagkaroon ng mga 
makabuluhang pag-uusap, walang nabuong anumang 
upisyal na kasunduan. Wala ring mapagpasyang 
narating kaugnay ng muling pagbubukas ng pormal 
na usapan. 

Pangunahin sa mga tinalakay ay ang paglilista sa 
PKP, BHB at kay Kasamang Jose Maria Sison bilang 
“dayuhang terorista,” ang pagbasura ng GRP sa mga 
naunang kasunduan bilang balangkas ng usapan at 
ang paggigiit nito ng “pinal na kasunduang 
pangkapayapaan.” 

Iginigiit ng NDFP sa GRP na kilanling ang 
naturang listahang ginawa ng US at ilang bansa sa 
European Union ay masahol na paglabag ng mga 
dayuhang kapangyarihan sa mga karapatan ni 
Kasamang Sison at panghihimasok sa mga usapin sa 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


pagitan ng NDFP at GRP. Gayundin, iginiit ng NDFP 
na ang ginawang aktibong pagtulad ng GRP sa US at 
EU na ipabilang ang PKP, BHB at si Kasamang Sison 
sa naturang listahan ay isang mabigat na paglabag sa 
dati nang nabuong mga kasunduan. Ayon sa NDFP 
panel, marapat na ito'y itakwil at iwasto ng GRP. 
Kinilala ng GRP na nagsilbing balakid sa 


negosasyon ang ginawang paglilista. Gayunman, 
itinanggi nito na may kinalaman ito sa paglilista-- 
bagay na paulit-ulit na pinasisinungalingan ng mga 
pahayag at aksyon ng mga upisyal ng rehimen. 
Nangako na lamang itong gumawa ng mga 
kinakailangang hakbanging ligal, pulitikal at 
diplomatiko para maiwasto ito at mabigyang-- 
seguridad ang mga tauhan ng NDFP alinsunod sa mga 
naunang kasunduan. 

Makailang beses na tinangka ng GRP na 
palabnawin ang papel at bisa ng mga naunang 
kasunduan katulad ng The Hague Joint Declaration, 
Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees 
(JASIG) at iba pang kasunod na kasunduan. Pinipilit 
ng GRP panel na ang mga ito'y ituring lamang na 
“gabay” sa halip na “balangkas” ng pag-uusap. 
Ikinatwiran ng GRP na kailangang manaig ang 
kanilang konstitusyon. Pero hindi nito makontra ang 
paninindigan ng NDFP panel na kailangang 
panatilihing “balangkas” ng usapan ang mga ito 
dahil may magkaibang konstitusyon, gubyerno, 
hukbo at mga pwersa ang magkabilang panig. 

Nagkaroon naman ng pagsulong sa iba pang 
usapin katulad ng pagbubuo ng Joint Monitoring 
Committee alinsunod sa CARHRIHL at pagpapatuloy 
ng gawain ng reciprocal working committee sa Socio- 
Economic Reforms, pangalawa sa apat na 
substantibong usapin sa adyenda ng usapan. Pero 
gagawin pa lamang ng GRP ang bahagi nito kapag 

sundan sa “Usapan...”, pahina 4 


3 


pangmanggagawa 


umami ang mga paglabag sa 
J erren mag-unyon at 

iba pang karapatang pang- 
manggagawa sa loob ng halos 
tatlong taong panunungkulan ni 
Gloria Arroyo. Ayon sa Center for 
Trade Union and Human Rights 
(CTUHR), may naitalang 91 kaso 
ng pang-aatake sa mga manggaga- 
wa sa mga piketlayn mula Enero 
hanggang Nobyembre nitong taon. 
Bumiktima ito ng 1,857 mangga- 
gawa. 

Karamihan sa mga kaso ay pag- 
aresto at pagbilanggo, pag-atake 
sa mga piketlayn, paniniktik sa 
mga lider-manggagawa, malub- 
hang pananakot, sexual ha- 
rassment at pagpatay. 

Batay sa parsyal na talaan ng 
CTUHR, may 28 kaso ng pag-atake 
sa mga piketlayn na may 1,621 
biktima. May 394 biktima sa siyam 
na insidente ng pananakot sa mga 
nagwewelga at pagsubaybay sa 
mga kilos ng mga lider-obrero. 
Nasaktan ang 203 manggagawa sa 
tatlong insidente ng pambubugbog 
at pamamalo habang binubuwag 
ang piketlayn. 


pa 


ryong pag-aresto sa 50 “=> 
manggagawa. Samantala, 35 
katao naman ang biktima ng 
pitong kaso ng iligal na deten- 
syon. 

Hindi rin nakaligtas sa sexual 
harassment ang mga mangga- 
gawang babae. May naitala 


namang isang kaso ng 
pagpatay. 
Nangyari ang pandarahas sa 


mga piketlayn ng mga manggaga- 
wa sa Light Rail Transit (LRT), La 
Tondefa, Lepanto Mining Corpora- 
tion, Nestle Philippines, NE Poultry 
Processing Plant, Rustan's, 
Sackline Industrial Corporation, 
San Miguel Corporation, Sulpicio 
Lines, Yusung ADVENTURE, Martex, 
Kosiphil, GOP, Reino's Chicken, 
PASVIL/Pascual Liner at Ren 
Transport. Dinemolis ang isang 
komunidad ng mga manggagawa sa 
Parola, Tondo sa Maynila. 

Bukod sa paggamit sa mga 
gwardya, eskirol at goons, naki- 
pagsabwatan ang maneydsment sa 
nasyunal at lokal na gubyerno 
laban sa mga manggagawa. 
Ginagamit nito ang mga pwersa 


(PNP) kabilang ang Regional 
Special Action Force, Regional 
Mobile Group, Special Warfare 


Team (SWAT) at mga pulis ng PEZA. 
Kalahok din ang mga ahente ng 
National Bureau of Investigation, 
mga sheriff at kahit mga barangay 
tanod. 

May malaking pananagutan 
ang kasalukuyang gubyerno sa pa- 
palaking bilang ng mga paglabag 
sa mga karapatang pangmang- 
gagawa. Sa pagtatangka ni Arroyo 
na ipagbawal ang welga, malupit 
nitong sinusupil at dinadahas ang 
mga manggagawa. Walang pakun- 
dangang sinusupil ang mga kara- 
patan ng mga manggagawa upang 
patunayan lamang ang pagsuporta 
ni Arroyo sa kanyang mga among 


May sampung kaso ng arbitra- ng Philippine 


“Usapan...”, mula sa pahina 3 
muling nagsimula na ang pormal na usapan. 


Bilang bahagi ng confidence-building measures 
(mga paborableng hakbangin para sa negosasyon), 
pumayag ang GRP na gumawa ng mga angkop na 
pagsisikap, tulad ng pagpapalaya ng mga bilanggong 
pulitikal at pagbibigay-daan sa pagbabayad-pinsala 
sa mga biktima sa paglabag ng diktadurang Marcos sa 
karapatang-tao. Sa kabilang banda, gusto ng GRP 
panel na bawasan pa ng P2 bilyon ang dati nang 
naipirme at napagkasunduang halagang P10 bilyon 
para rito. Wala pang kasunduan tungkol dito. 


Tinanggihan ng NDFP ang panukala ng GRP na 
sabayang tigil-putukan mula sa Kapaskuhan 


4 


National 


Police kapitalista. TAB] 


hanggang matapos ang usapang pangkapayapaan. Sa 
halip, nagdeklara na lamang ang NDFP ng unilateral 
na pagtigil sa mga opensiba mula Disyembre 20 
hanggang Enero 4, 2004 bilang paggalang sa tradi- 
syon ng Kapaskuhan. 

Sa huli, walang inilabas na pinag-isang pahayag 
ang dalawang panig. Wala rin namang anumang 
mapagpasyang upisyal na napagkaisahan. Nananat- 
iling bukas ang NDFP sa pagpapatuloy ng usapan para 
maisulong ang interes ng sambayanan sa lahat ng 
larangan. Pero kailangang isaisantabi ng GRP ang 
balangkas ng “pagpapasuko” ng mga rebolusyo- 
naryong pwersa at makipagkaisa sa mga karapat- 
dapat na balangkas para maganap ang makabuluhang 
negosasasyon ng dalawang magkalabang pwersa. ® 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


General Agreement on Trade in Services 


Ibayong pagsasamantala, ibayong pahirap 


adyang walang preno ang mga hayok na imperyalista sa pagmamaniobra upang lubusang makamal ang 
Ginatanaakn pakinabang mula sa mamamayan ng buong mundo. Todo-todong inilalarga sa ngayon ng 

mga multinasyunal at transnasyunal na kumpanya, sa pamamagitan ng World Trade Organization (WTO), 
ang mga negosasyon para ganap na maisakatuparan ang General Agreement on Trade in Services o GATS. 


Ang GATS ay isa sa mga kasunduang nabuo sa 
Uruguay Round ng GATT noong 1994. Saklaw nito ang 
liberalisasyon at deregulasyon ng mga serbisyo hindi 
lamang sa sektor ng komersyo, kundi maging sa mga 7 


pampublikong institusyon at 
utilities. Kahanay ang GATS sa mga 
krusyal na kasunduan para sa 
sektor ng agrikultura, pamumuhu- 
nan at kalakalan. Sa pama- 
magitan ng GATS, mapapasok na 
ng mga dayuhang kumpanya 
ang mga negosyo at institusyon 
na dati'y nakalaan para sa mga 
lokal na negosyante at sa 
gubyerno. 


Nirerepaso ito ngayon ng WTO upang 
lalo pang palawakin ang saklaw na mga [a f8 
serbisyo at sa proseso ay brasuhin ang W= 
kalakhan sa mga kasaping bansa ng WTO /#- 
na magpahanggang ngayon ay tuma- 


tangging pumasok sa GATS. 


Naging sentro ang mga negosasyon = 
sa GATS matapos bumagsak ang mga negosasyon 
para sa Multilateral Agreement on Investments (MAI) 
noong 1998, ang mga usapang pangkalakalan sa 
Seattle, USA noong 1999 at ang Fifth Ministerial 
Meeting ng WTO sa Cancun, Mexico nitong Setyembre. 
Tumampok sa Cancun ang pag-aalma na ng maliliit na 
bansa sa ibayo pang liberalisasyon sa kalakalan na 


isinusulong ng US, EU at Japan. 


3 


As 


iba. 


Pumasok na ngayon sa pinakamaigting na bahagi 
ang mga negosasyon sa GATS. Pinipinal na kung aling 
mga serbisyo ang 
X liberalisasyon at kung alin ang ititira sa mga 
bansa. Inilulunsad sa naturang mga negosa- 
syon ang pambabraso at panggigipit ng mga 
imperyalistang bansa sa mga malako- 
lonya. 


lubusang isasabak sa 


Mga saklaw na serbisyo 

Walang malinaw na depinisyon ang 
WTO sa kahulugan ng 
konteksto ng GATS. Naglaan lamang ito ng 
mga kategorya: 
| konstruksyon at iba pang kaugnay na 
serbisyong 
edukasyon: 
'J serbisyong pangkalusugan at panlipunan, 
a | turismo at paglalakbay: libangan, kultura at 
| palakasan: transportasyon at napakarami pang 


“serbisyo” sa 
negosyo, komunikasyon: 


engineering: 
kalikasan, 


distribusyon: 
pinansya, mga 


Ayon sa WTO Secretariat, 42 bansa pa lamang 
ang nagbukas ng kanilang mga ospital sa GATS. 
Labinlimang bansa naman ang nagbukas ng mga 
kaakibat na serbisyong pangkalusugan, katulad ng mga 
laboratoryo at iba pa. Pitumpu't walong bansa naman 
ang nagbukas ng kanilang segurong pangkalusugan. 
Kumpara sa bilang ng mga bansang naobliga nang 
magbukas sa iba pang kategorya, pinakamaliit na 


bilang ng mga bansa ang napagbukas ng kanilang mga 


Operasyong militar sa panahon ng tigil putukan: 


230 pamilyang Aeta nagsilikas 


agsilikas mula noong Dis- 
ING 10 ang 230 pami- 

lyang Aeta mula sa kanilang 
mga tahanan sa hangganan ng 
Zambales at Pampanga upang 
umiwas sa matitinding operasyong 
inilulunsad ng 24th IB at 69th IB. 
Inilunsad ang mga operasyon labag 
sa tigil-putukan na idineklara ni 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


Gloria Arroyo mula Disyembre 10, 
2003 hanggang Enero 6, 2004. 
Noong Disyembre 15 ay nagsi- 
mulang magkampo ang mga katu- 
tubo sa labas ng kapitolyo ng Pam- 
panga upang igiit ang pag-atras ng 
nag-ooperasyong militar at ang 
pagbuwag sa lahat ng detatsment 
sa lugar. Ang aksyong masa ay 


inorganisa ng Central Luzon Aeta 
Association (CLAA) at suportado ng 
Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang 
Luzon at ng partidong Anakpawis. 

Ayon kay Nelson Mallari, 
tagapangulo ng CLAA, ang mga 
lumikas na Aeta ay mula sa mga 
sityo ng Balangkas, Sentro at Bar- 
sola sa Barangay Kamias, Porac at 
Barangay Nabuklod, Floridablanca. 
Inoperasyon ang naturang mga 
lugar habang nasa kasagsagan ang 
mga Aeta ng pag-aani ng palay. Œ 


5 


MGA ULAT KORESPONSAL 


serbisyong pangkalusugan, gayon na rin ng kanilang 
sektor ng edukasyon. Desperado ngayon ang WTO na 
itulak ang paparami pang mga bansa na buksan ang 
naturang mga batayang serbisyo sa lubos na 
liberalisasyon. 


Todo-todong liberalisasyon 

Ayon sa GATS, kailangang igawad ng isang bansa 
ang istatus na "Most Favored Nation" sa lahat ng mga 
bansang pumasok sa kasunduan. Ibig sabihin, kapag 
may buksa na isang bansa, kailangang papasukin na 
sa bansang iyon ang pang bansa. 

Sa pamamagitan ng patakarang “National 
Treatment”, dapat na ring pagpantayin ang mga kara- 
patan ng mga dayuhan at lokal na kumpanya. 

Itinatakda ng WTO ang pagtatanggal ng mga 
subsidyo sa mga serbisyong panlipunan ng mga 
gubyerno dahil malilimitahan nito ang mga nego- 
syong nais itayo ng mga imperyalista. 

Iniuutos din ang pagtatanggal ng mga restriksyon 
at regulasyon sa pagnenegosyo ng mga kumpanya sa 
serbisyo. Kabilang dito ang pagtatanggal sa mga lokal 
na patakarang nagtitiyak sa pangangalaga sa 
kalikasan at kalusugan ng mamamayan. 

Wala na ring puwang para mabago o maiurong ang 
mga komitment ng mga bansa sa GATS. Tinanggal ng 
WTO ang karapatan ng mga bansa na magpatupad ng 
sariling mga patakarang taliwas sa GATS. Maaaring 
patawan ng parusa ang alinmang bansang hindi 
tutupad sa mga kasunduan. 


Tugon ng papet na rehimen 

Sa ngayon, nagkukunwaring bumabatikos ang 
rehimeng Arroyo sa ilang mga patakaran ng WTO at 
ilang mga maniobra ng amo nitong imperyalismong 
US. Gayunpaman, patuloy nitong ipinatutupad ang 
mga mapangwasak na patakaran ng imperyalistang 
globalisasyon sa bansa. Ipinagpapatuloy at 
pinasasahol pa ng rehimen ang liberalisasyon ng mga 
serbisyo na binuksan na ng GATS at ng iba pang 
programa sa "globalisasyon." Nakatakda rin itong 
magbukas sa mga dayuhan ng iba pang larangan ng 
serbisyo sa kabila ng mariing pagtutol dito ng mga 
nasa sektor ng serbisyo. 

Noong 1994, ibinukas sa GATS ng reaksyunaryong 
gubyerno ang liberalisasyon sa serbisyong 
pampinansya (mga bangko at seguro), komunikasyon, 
transportasyon at turismo. Binigyang-laya naman ng 
rehimeng Ramos ang mga dayuhang korporasyon na 
kontrolin ang pagbibigay ng serbisyo sa tubig at 
kalusugan. AB 


6 


Christians for National Liberation 


Lumalakas, 


sumusulong 


itong Nobyembre, 
matagumpay na 


N S NG idinaos ng mga re- 
Nasa PE - bolusyonaryo sa sektor 
KATO a A ng simbahan 

ial k Š ang ikapi- 
| [ I2 tong kon- 
LUN greso ng 


MRE Christians for Na- 
PIIR tional Liberation (CNL). 
~ Ang CNL ay isang pamban- 
sang organisasyong binu- 
buo ng mga taong- 
simbahan mula sa iba't 
ibang sekta at denomi- 
nasyong Kristyano. Ki- 
nakatawan nito ang 
patriyotiko at rebolu- 
syonaryong saray sa 


sektor ng simbahan. 

Sa naturang kongreso, inihalal bilang bagong 
tagapangulo si Fr. Servando Popolus, isang paring 
Katoliko. 

Sa halos tatlong dekada na kinatangian ng iba't 
ibang mga pihit ng rebolusyonaryong pakikibaka, 
nagpunyagi at matatag na nanindigan ang CNL upang 
isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon. 
Patuloy itong gumagampan ng katangi-tangi at 
tinitingalang papel bilang isa sa mga alyadong 
organisasyon sa loob ng National Democratic Front. 
Pinatunayan nito ang mahalaga at epektibong papel 
ng mga rebolusyonaryong Kristyano sa pambansang 
nagkakaisang prente, pagpapakilos ng malawak na 
hanay ng masa at pangkalahatang pagsusulong ng 
rebolusyon. 

Sa unang mga taon ng rebolusyonaryong kilusan, 
malaki ang iniambag ng CNL sa pagtatanggol at 
pagpreserba sa rebolusyonaryong hanay sa 
pamamagitan ng pagliligtas at pagtatago sa mga kadre 
na tinutugis ng diktadura at paglalatag ng malawak na 
lambat ng mga pasilidad para sa gamit ng mga 
rebolusyonaryong pwersa. Sa pagputok ng unang mga 
pagkilos laban sa diktadura, kakapit-bisig sila ng mga 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


MGA ULAT KORESPONSAL 


manggagawa at iba pang aping sektor sa pagbasag 
sa pasistang lagim kapwa sa publiko at 
reaksyunaryong midya. 

Higit dito, makabuluhang nag-ambag ang CNL 
sa pagpapalakas sa armadong kilusan sa kanayunan 
sa pamamagitan ng materyal na suporta at 
pagdedeploy ng mga kasapi nito sa Bagong 
Hukbong Bayan. Kinikilala ng Partido ang malaking 
ambag nito sa panimulang paglalatag ng mga 
larangang gerilya sa buong bansa. 

Sa sumunod na mga taon, itinaguyod ng CNL 
ang iba't ibang mga tungkulin upang palakasin at 
palawakin ang rebolusyonaryong hanay. Nitong 
nakaraang dekada, matagumpay na nilabanan ng 
mga kasapi ng CNL ang mga oportunistang taksil at 
nag-ambag sa pangkalahatang tagumpay ng 
Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. 


tinatag ang CNL noong 1973 bilang pagkilala sa 

impluwensya ng relihiyong Kristyano sa lipunang 
Pilipino at sa malaking potensyal ng pag-oorganisa 
at pagpapakilos ng mga taong-simbahan para sa 
pambansang paglaya at demokrasya alinsunod sa 
kanilang paniniwala. Ang pagkakatatag nito ay 
isang organisadong pagtugon ng mga taong- 
simbahan sa kagyat na hamon na labanan ang 
kahirapan at pang-aapi na dinaranas ng 
sambayanan. 


Sa kasalukuyan, isang malaking hamon para sa 
CNL ang pagpapalawak at pagpapatatag ng 
kanilang organisasyon bilang bahagi ng 
pangkalahatang rebolusyonaryong kilusan. Kalak- 
han ng sektor ay napapabilang sa uri ng 
petiburgesya at sa gayon ay maaaring imulat, 
organisahin at pakilusin alinsunod sa kanilang 
pambansa at demokratikong interes. Bilang pagki- 
lala sa katangian ng kanilang uri, kinakailangang 
mahigpit na nakakawing ang kanilang kilusan sa 
pakikibaka ng batayang masa sa pamamagitan ng 
tuluy-tuloy na pakikisalamuha at pakikibahagi sa 
pakikibaka ng mga manggagawa, magsasaka at iba 
pang api at pinagsasamantalahang sektor. 


Higit dito, kailangang aktibong lumahok ang 
kasapian sa armadong pakikibaka bilang 
pangunahin at mapagpasyang anyo ng rebolusyon. 
Nananatiling malaki ang maaaring iambag ng mga 
kasapi nito sa pagbubukas, pagbawi at 
pagpapatatag ng mga larangang gerilya at 
pagsisilbi bilang mga Pulang mandirigma ng 
Bagong Hukbong Bayan. AB 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


Radyo Gil-ayab sa Cagayan 
Dagdag na armas sa 


gawaing edukasyon, 


sa buong Cagayan Valley ang trial broadcast ng 
Radyo Gil-ayab. 

Nag-aalab ngayon sa buong Cagayan Valley ang 
Radyo Gil-ayab ("lagablab" sa Pilipino), ang himpilan sa 
radyo ng rebolusyonaryong kilusan sa Northeastern 
Luzon. Matapos ang matagumpay na trial broadcast, 
regular na ilalabas ang Radyo Gil-ayab tuwing dalawang 
buwan at palalaganapin sa anyo ng CD at cassette tape. 

Layunin ng Gil-ayab na ilinaw sa mamamayan ang 
tindig at pagsusuri ng rebolusyonaryong kilusan hinggil 
sa maiinit na isyu sa rehiyon at buong bansa, ihatid ang 
mga balita kaugnay ng pakikibaka ng sambayanan at 
palaganapin ang rebolusyonaryong kultura at sining. 

Sa pagsubok na brodkas nito noong (Oktubre, 
itinampok ang mensahe sa Linggo ng mga Magsasaka ni 
Ka Salvador del Pueblo, ang tagapagsalita ng NDF sa 
rehiyon. 

Lubos namang kinagiliwan ng mga kasama at masa 
ang Paran, isang paggaya sa patalastas sa Bombo 
Radyo-Cagayan hinggil sa kabulukan ng hweteng at sa 
paggamit dito bilang palabigasan ng mga pulitiko. Pero 


À nimo'y titis na nagpasimula ng malawak na apoy 


sundan sa “Gil-ayab”, pahina 8 


7 


Pagtatanghal ng kambal-dula 


Pagsasabuhay 
sa makauring 


kultura at sa diwa 


ni Gat Amado 


atuloy na sumusulong ang rebolusyonaryong 
Prr at panitikan. Ito ang pinatutunayan ng 


pagtatanghal 


Lider. 


Sa pangunguna ng Amado V. Hernandez Resource 
Center (AVHRC) at Concerned Artists of the Philip- 
pines (CAP), ang kambal-dulang ito ay sinimulang 
itanghal noong Setyembre 2003 sa mga paaralan, 
tanggapan ng gubyerno at sa mga komunidad ng 
mga manggagawa at magsasaka. Bahagi ito ng serye 


“Gil-ayab”, mula sa pahina 7 

sa adaptasyong ito, ang pinagtata- 
lunan ni Paran at ng kanyang 
asawa ay hindi ang pagtaya sa 
hweteng, kundi ang pagsama sa 
rali-kumprontasyon ng mga 
magsasaka para sa pagpapababa ng 
interes sa pautang. 

Ibinalita naman sa bahaging 
Tangguyob ti Gubat ("Tambuli ng 
Digma") ang maiinit na pangyayari 
sa rehiyon at sa buong bansa 
noong Agosto at Setyembre. 

Labis ding ikinatuwa ng masa 
ang pagpapatampok sa seksyong 
pangkultura ng Laglagipen, Ilaban 
Nagbannugan! ("Tandaan, Ipagla- 
ban ang Pinagpaguran"). Isang 
kanta ito hinggil sa paglaban ng 
mamamayan sa Community-based 
Forest Management o CBFM na isa 
sa maiinit na isyu ng magsasaka sa 
buong rehiyon. 

Ang unang regular na brodkas 
ay planong ilunsad ngayong 
buwan. Bilang pagtulad sa 
kinagigiliwang mga programa sa 
burges na masmidya, magtatampok 
ang Radyo Gil-ayab ng mga dagdag 


8 


ng magkatambal 
Langaw sa Isang Basong Gatas at Panata ng Isang 


na dulang 


na bahagi tulad ng Toy Nagsurat a 
Kadasig yo ("Itong Sumulat na 
Kauri Ninyo"), isang drama tungkol 
sa buhay at pakikibaka ng mga 
kasama at masa; Takder Proletaryo 
("Proletaryong Tindig"), isang 20- 
minutong talakayan; at iba pa. 

Katulad rin sa iba pang radyong 
gerilya, simple lamang ang kagami- 
tan at proseso para makabuo ng 
isang brodkas ang Radyo Gil-ayab. 
Ginagamit dito ang computer 
program na Sound Forge 5.0 para sa 
pagrerekord, pagtitimpla ng tunog 
at paglalagay ng sound effects; at 
Adobe Premiere para naman sa 
pag-eedit. Ang iba pang kagamitan 
ay binubuo ng lapelle microphone, 
headphones, at tape recorder. 
Pinupuntahan ang iba't ibang yunit 
gerilya para makakuha ng voice 
talents. Ang istap ay binubuo ng 
tatlong tao na naggagawaing masa 
sa pagitan ng mga gawain sa 
radyo. 

Dumadaan sa apat na yugto 
ang paggawa ng isang brodkas. 
Ang una ay pre-production o 
pagsusulat ng iskrip. Pagkatapos, 


ng mga aktibidad na nakatuon sa paggunita sa 
sentenaryo ng kapanganakan ni 


Gat Amado na 


isinasagawa ang mismong produk- 
syon o recording. 

Sunod ang pag-eedit at 
panghuli naman ang pagpaparami 
ng mga kopya. Ang isang produk- 
syon ay karaniwang tumatagal 
nang isa hanggang dalawang 
linggo. Plano rin ng Radyo Gil-ayab 
na magtayo ng katulad na yunit o 
mga grupong pangradyo sa bawat 
larangang gerilya sa rehiyon. 

Ang Radyo Gil-ayab ang 
pinakabago sa maraming anyo ng 
propaganda na minamaksimisa 
ngayon ng rebolusyonaryong kilu- 
san sa Cagayan Valley para tugunan 
ang panawagan ng Partido na 
ibayong paghusayin at pasaklawin 
ang “gawaing propaganda at 
edukasyon. 

Sa pagsasahimpapawid ng 
Radyo Gil-ayab, inaasahang libu- 
libo pang mamamayan ang aabutin 
ng rebolusyonaryong propaganda 
na ibayong magpapataas sa kamu- 
latan at militansya ng masa at mga 
kasama, at ibayo pang magpapa- 
alab ng apoy ng pakikibaka sa 
buong Cagayan Valley. ABI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


tatagal hang-j 
gang Setyembre 
2004. 

Ang dalawang N 
dula ay nakabatay sa #g 
dalawang maiikling 
kwentong likha ni Gat 
Amado. Ang Langaw sa Isang 
Basong Gatas ay unang ` 


inilimbag noong 1970. Gamit “ 


naman ang pangalang "Amante 
Ernani", inilabas ni Gat Amado 
ang Panata ng Isang Lider sa 
magasing Liwayway noong Enero 
18, 1960. 

Ang pagsasadula at pagdirek 
sa mga ito ay pinangunahan ni 
Bonifacio Ilagan, isang premyado 
at militanteng manunulat at 
direktor. 

Bagamat nakakonteksto sa ka- 
lagitnaan pa ng siglo 1900, pi- 
napaksa ng mga dulang ito ang 
maigting na makauring 
tunggalian na patuloy na umiiral 
sa ating lipunan. 


Panata ng Isang Lider 

Ang dulang Panata ng Isang 
Lider ay tungkol sa buhay ni Noel, 
isang ordinaryong manggagawa at 
lider-unyon. Sa dula, isinalaysay 
ng kabiyak niyang si Marta ang 
mga pasakit at pakikibaka ni Noel 
at ang mga sakripisyo at hirap 
dahil sa pagkakapiit ni Noel. 

Si Noel ay ibinilanggo dahil sa 
paratang sa kanya ng ma- 
neydsment ng pagsisimula ng 
sunog sa upisina habang nakawel- 
ga ang unyon. 

Habang nakabilanggo si Noel, 
lubos na inunawa ng kanyang 
pamilya ang kahalagahan ng 
pakikibaka at ang kaakibat nitong 
hirap at sakripisyo. Natutong 
tumindig sa sariling paa si Marta 
at harapin ang kanyang takot. 
Dito rin lalong nasaksihan ni Noel 
ang kabulukan ng sistema ng 
lipunan. 


9 


Sa paglaya ni Noel, walang 
alintanang muling ibinuhos ang 
kanyang panahon sa pagkilos. 
Buong pagmamalaki niyang sinabi 

sy sa kanyang mag-ina na, 
E | "Bawat magulang ay dapat 
maging uliran ng kanyang 
mga anak. Anong 
huwaran ang ipa- 
mamana sa ating 
supling kung ta- 
yo'y uurong sa ta- 
wag ng tungkulin? 
g Mabuti nang ang ma- 
tx gulang ang magsakri- 
Ui pisyo kaysa isalin sa 
mga anak ang lagim 
ng isang madilim na 
kinabukasan." 

Ipinakita sa 
| dula na kahit sa 
x. gitna ng kahira- 
233 pang dinanas 

cy” T “nilang mag- 
anak, ang problema ay tulad 
lamang ng mga "kalawang na 
tinanggal sa asero.” Buong tapang 
na hinarap ni Marta ang hamon ng 
asawa't nakangiting sinabi na 
“Kailangang bukas ang loob. 
Maiiba't maiiba ang mga planong 
pansarili." 


KET 
a 


Langaw sa Isang Basong Gatas 

Inilarawan naman ng dulang 
Langaw sa Isang Basong Gatas ang 
kwento ng mag-anak na sina 
Bandong, Ana at kanilang tatlong 
anak. Matiwasay silang namumu- 
hay at nagsasaka sa isang 
ektaryang lupang minana mula sa 
mga ninuno. 

Isang araw, biglang dumating 
ang mga trak na lulan ang mga 
obrerong magtatayo ng subdibi- 
syong Royal Lanes sa katabing 
bukirin. Sa umpisa ay napahanga 
ang mag-anak sa mabilis na pag- 
unlad ng bukirin na ayon kay 
Bandong ay "dating pinaggugubat 
ng talahib at amorseko... ngayo'y 


isang maliit na lunsod ng mga 
tahanang kapana-panaghili. " 
Ngunit sa kalaunan, ang 
dating pagkamangha ay nauwi sa 
poot nang pag-interesan ng 
debeloper ng subdibisyon pati ang 
kanilang lupa. Kakutsaba ang 
ahente ng tesorero at mga pulis, 
pinalalayas ng administrador ng 
Royal Lanes ang mag-anak dahil 
"sa tingin ng korporasyon, ang 
pagkakadikit ng bakuran ninyo sa 
Royal Lanes ay kaparis ng langaw 
na nakadapo sa isang basong 


gatas." 
Namulat ang mag-anak sa 
katotohanang BB kailangan ang 


paglaban para sa mga karapatang 
niyuyurakan ng naghaharing uri sa 
lipunan. 


MASIGABONG palakpakan ang 
tugon ng mga manoonod sa mga 
isinagawang pagtatanghal. Kahit 
nagkaroon ng mga suliranin sa 
ilang aspetong teknikal at payak 
na mga kagamitan sa ibang lugar 
na pinagtanghalan, kapansin- 
pansin ang masiglang pagtangkilik 
at taimtim na pagsubaybay ng 
mga manonood sa dula. 

Dahil alam na alam ng mga 
nangasiwa, direktor, artista at iba 
pang kalahok sa mga pagtatanghal 
na ang kanilang gawain ay 
importanteng ambag sa pagpukaw 
at  pag-organisa ng masa, 
masigasig nilang pinalalawak ang 
pagtatanghal ng mga ito, walang 
tigil na pinahuhusay at pinauun- 
lad sa bawat pagtatanghal. 

Patuloy nilang nilulutas at 
pinangingibabawan ang mga kahi- 
rapan at iba pang usapin sa 
paglulunsad ng dula. Silang mga 
makabayan at militanteng 
manggagawa sa kultura ay 
humahalaw ng inspirasyon sa 
sining at panitikan ni Gat Amado 
upang higit pang paglingkuran 
ang sambayanang Pilipino. IAB 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


N BALITA | 


4 na sundalong bihag 
ng MILF, pinalaya 


) k 
, / PINALAYA nitong Dis- 
ITA yembre 18 ng Moro Islamic 
Liberation Front (MILF) ang apat na 
bihag sa digma sa Datu Piang, 
Maguindanao. Isinagawa ang pagpa- 
palaya isang araw pagkatapos magka- 
sundo ang magkabilang panig na itigil 
ang mga labanan. 

Nahuli ang apat na bihag nitong 
Disyembre 16 nang makasagupa nila 
ang MILF sa baryo ng Gawang, bayan 
ng Datu Saudi Ampatuan. Mga tropa 
sila ng 7th IB na noo'y nagsasagawa 
diumano ng "pursuit operations" 
laban sa kriminal na Pentagon Gang. 
Labing-isang sundalo at siyam na 
gerilyang MILF ang napatay sa 
naganap na mga labanan. May 
nawawala pang 12 militar at CAFGU. 
Nasira rin ang isang helikopter ng AFP 
nang pagbabarilin ito ng MILF. 


Utang ng bansa, 

patuloy sa paglobo 
PATULOY na lumolobo ang utang ng 
Pilipinas bunsod ng gahiganteng 
depisit sa badyet ng gubyerno. 

Batay sa datos ng Setyembre, ang 
kabuuang utang ng Pilipinas ay umabot 
na sa 68.7% ng gross national product. 
Binagabag ang gubyerno ng malalaking 
depisit sa badyet sa nakaraang siyam na 
taon simula noong 1989. Lumobo ang 
pampublikong utang nito sa P5.162 
trilyon, na mas malaki pa kaysa sa 
halaga ng kabuuang economic output. 

Halos kalahati ng P864.8 bilyong 
panukalang pambansang badyet para sa 
2004 (o P542.2 bilyon) ay mapupunta 
sa bayad-utang. 

Samantala, upang makalikom ng 
pondo ang bangkrap na gubyerno, 
inirekomenda ng International 
Monetary Fund na magpataw ito ng 
dagdag na buwis sa langis, beer, 
sigarilyo at text messaging. 


10 


Saddam Hussein, nadakip 


NADAKIP ng mga pwersang 
Amerikano nitong Disyembre 14 
sa Tikrit, kanyang bayang sini- 
langan si Saddam Hussein, 
presidente ng Iraq. Natuklasan 
ng mga sundalong Amerikano si 
Saddam sa pinagkublian niyang 
hukay sa likod ng isang bahay. 
Agad na ipinagyabang ng 
rehimeng Bush ang pagkakada- 
kip kay Saddam lalupa't sa halos 
buong panahon ng kanilang 
okupasyon ng Iraq, walang 
ibang naibalita kundi ang 
papalaking bilang ng kaswalti 
ng mga sundalong Amerikano at 


papalalang kalagayan ng 
mamamayang Iraqi. 
Gayunpaman, hindi nasa- 


pawan ng pagkakadakip kay 
Hussein ang matinding galit at 
maigting na paglaban ng 
mamamayang Iraqi, gayundin 
ang maraming problema ng US 
sa pananakop sa Iraq. 
Kinabukasan, magkasunod 
na pinasabugan ang dalawang 


istasyon ng pulis. Siyam katao 


ang napatay at 20 ang 
nasugatan. 

Patuloy ang mariing 
pagtutol ng mga Iraqi sa 
dayuhang okupasyon ng 


kanilang bayan. Patuloy ang 
protesta nila sa pagsosona at 
pamamaril sa kanilang mga 
komunidad at sa walang 
pakundangang pang-aaresto at 
detensyon, pagmamaltrato at 
pang-aabuso sa mga kalalaki- 
hang Iragi. 

Samantala, malaking proble- 
ma ng US ang pagbubuo ng 
maaasahang papet na hukbo 
para magsilbing gulugod sa 
pagtatayo ng papet na gubyerno 
sa Iraq. Noong Disyembre 13, 
300 sundalong Iraqi ang 
tumiwalag sa 700-kataong 
batalyong Iraqi na sinasanay ng 
US upang humalili sa mga 
pwersang Amerikano. Tinutulan 
nila ang napakababang pasahod 
ng mga mananakop. 


Pagsalakay ng US sa Cuba, pinaghahandaan 


AKTIBONG pinaghahandaan kap- 
wa ng mga tropang regular at 
milisyang bayan ng Cuba ang 
posibleng pagsalakay sa harap 
ng bago at pinatinding mga pa- 
nanakot ng imperyalismong US. 
Matatandaan nitong nakaraang 
ilang buwan na muling tinukoy 
at pinalapad pa ni Pres. George 
W. Bush ng US na "axis of evil" o 
"sentro ng kasamaan. Bukod sa 
Iraq, North Korea at Iran, isina- 
ma na rin ang Cuba at Syria. 


Nakabatay sa konseptong 


"War of All People" ang 
sistemang depensa ng Cuba na 
nakikitang tanging paraan 


upang matagumpay na malaba- 
nan ang anumang agresyong 
militar ng US. Alinsunod ito sa 
National Defense Law No. 75 
kung saan ang bawat Cubano ay 
nagsasanay at nagpapaunlad ng 
kanyang kakayahang lumaban 
sakaling ituloy nga ng US ang 
pagsalakay nito sa Cuba. 


Ople, 76, pinarangalan ng imperyalismong US. Namatay si Foreign 
Affairs Sec. Blas Ople nitong Disyembre 14 sa isang ospital sa 
Taiwan. Abot-langit ang parangal ng imperyalismong US at ng mga 
kapwa reaksyunaryong pulitiko sa naging maka-dayuhan at anti- 


mamamayang gawain ni Ople. 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2003 


Bagong programang amnestiya ng rehimeng Arroyo 


Isa na namang 


pagtraydor 


sa mamamayan 


ukod sa pagiging isang 
Ba mamas at desperadong 

gimik sa pulitika, ang ba- 
gong programang amnestiya ng 
rehimeng Arroyo ay pagtatangka 
na naman ni Gloria Macapagal- 
Arroyo na tusong baligtarin ang 
mga pangkasaysayang hatol ng 
bayan laban sa pinatalsik nilang 
mga buhong ng Malakanyang sa 
katauhan nina Ferdinand Marcos at 
Joseph Estrada. 

Ang bagong alok na amnestiya 
ay mariing kinukundena ng mga 
rebolusyonaryo at demokratikong 
pwersa at ng malawak na masa ng 
sambayanan, ng oposisyon sa 
pulitika at maging ng marami sa 
mismong kampo ni Arroyo. 

Bunsod ng kanyang despera- 
syong kumapit sa poder at ipanalo 
ang darating na eleksyon, sinisikap 
ni Arroyo na makuha ang suporta 
ng mga Marcos at Estrada sa 
pamamagitan ng pag-alok sa kanila 
ng isang tahasang anti-mamama- 
yang programang amnestiya. Sa 
proseso, nangangarap si Arroyo na 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


Usapang NDFP at GRP 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


mapagkakaisa niya ang 
buong reaksyunaryong 
naghaharing uri para sumuporta 
sa kanya, at nang sa gayon ay 
makabig sa linyang “pamban- 
sang pagkakaisa”. 

Ang ganitong pag- 
alok ng amnestiya sa 
mga Marcos at Estrada ay 
umaalinsunod sa pataka- 
ran ng lihim na pakikipag- 
kutsabahan ni Arroyo sa 
mga oposisyong paksyon 
ng mga reaksyunaryong naghaha- 
ring uri. 

Mula't sapul nang maupo si 
Arroyo sa poder, wala siyang tigil 
sa pagbibigay ng napakaraming 
kunsesyon sa mga kalaban niyang 
pangunahing oposisyong paksyon. 
Ikinokompromiso lamang ng mga 
kunsesyong ito ang interes ng 
mamamayan. Kabilang sa mga ito 
ang mga pag-aantala sa takbo ng 
mga kaso ni Estrada at ang 
pagbibigay sa kanya ng napakara- 
ming espesyal na pribilehiyo sa 
bilangguan tulad ng pagpayag na 


PAHINA 3 


TA 
INA 


Kongreso ng Christians 
for National Liberation 
PAHINA 6 


Taon XXXIV Blg. 22 
Disyembre 21, 2003 
www.philippinerevolution.org 


~ 


i prk == 


N GS EN, 
N > 


magpagamot sa US. Nakipagkutsa- 
bahan si Arroyo na ibalik sa mga 
Marcos ang bahagi ng dinambong 
na yamang sekwestrado at nasa 
pag-iingat ng mga bangko. Lub- 
hang sinasagkaan ng renegosasyon 
ang pagbibigay ng bayad-pinsala 
sa libu-libong biktima ng karaha- 
sang militar ng diktadurang 
Marcos. 

Kung matutuloy si Arroyo sa 
balak nitong pagbibigay ng amnes- 
tiya sa mga Marcos at Estrada, 
tuluyan nang ipagkakait ang 
hustisya sa sambayanang Pilipino 


Radyo Gil-ayab 
sa Cagayan 
PAHINA 7 


